.UMRAT 


IBISOBANURO  BYA  UMRAT 


Umrat:  Ni  ukugaragira  Imana  ukora  umuzenguruko  (Twawafu)  ku  nzu  yayo 
no  kugenda  hagati  ya  Swafa  na  Mar'wat  (Saayi)  no  kogosha  umusatsi 
cyangwa  kuwugabanya. 

UMWANYA  UMRAT  IFITE  MURI  ISLAM. 


Umrat:  ni  itegeko  k'umuyislamu  rimwe  mu  buzima,  ikaba  umugenzo 
w’umugereka  kuyikora  igihe  cyose  ubonye  uburyo  mu  mwaka,  ndetse 
kuyikora  mu  mezi  ya  Hijat  ni  byiza  kuruta  ikindi  gihe  mu  mwaka,  naho 
gukora  Umrat  muri  Ramadwani  bingana  no  gukora  Hijat. 

-Intumwa  Muhamad  (Allah  amuhe  amahoro  n'imigisha)  yakoze  Umrat  enye 
(4)  kandi  zose  azikora  mu  mezi  ya  Hijat  arizo:  Umrat  ya  Hudayibiyat  na 
Umrat  yo  kwishyura,  na  Umrat  ya  Juuranat,  na  Umrat  ya  Hijat  ye  zose  akaba 
yarazikoze  mu  kwezi  kwa  Dhul  Qaadat  (ukwezi  kwa  11  mu  mezi  ya 
kislamu). 


INKINGI  ZA  UMRAT. 


Inkingi  za  Umrat  ni  eshatu: 

1-  Ihramu  (kugambirira), 

2-  Twawafu  (kuzenguruka  al  kaabat) 

3-  na  Saayi  (kugenda  hagati  ya  Swafa  na  Mar'wat). 

IBYANGOMBWA  BYA  UMRAT. 


Ibyangombwa  bya  Umrat  ni  ibi  bikurikira: 
Gufatira  umugambi  ku  mbago  zabugenewe, 
kogosha  cyangwa  kugabanya  umusatsi, 


uramutse  aretse  kimwe  mu  byangombwa  bya  Umrat  abigambiriye  kandi 
asobanukiwe  n'itegeko  ryacyo,  abona  icyaha  ariko  ntabwo  atanga  igitambo 
nk'icyiru,  kandi  Umrat  ye  iremerwa. 

IBISABWA  KUGIRANGO  TWAWAFU  ITUNGANE. 

Kugirango  Twawafu  yemerwe  uyikora  agomba  kuba:  Afite  umugambi 
(Niyat),  kwisukura  umwanda  ukomeye,  guhisha  ubwambure  (k'umugabo  ni 
ukuba  yambaye  kuva  munsi  y’umukondo  kugeza  munsi  y’amavi,  naho 
umugore  agomba  kwambika  umubiri  we  wose  uretse  uburanga  n'ibiganza 
n'ibirenge),  kuzenguruka  al  kaabat  inshuro  zirindwi,  guhera  ku  ibuye 
ryirabura  ukaba  ari  naryo  usorezaho,  ugomba  kuzenguruka  inzu  yose,  kuba 
al  kaabat  iri  ibumoso  bwawe,  gukurikiranya  inshuro  uzenguruka  uretse  igihe 
hari  impamvu  zemewe. 


UKO  UMRAT  IKORWA. 


Ushaka  gukora  Umrat  agomba  kugambirira  kuyikora  abikoreye  ku  mbago 
zabugenewe  igihe  azinyuraho,  nunyura  ahatari  imbago  zabugenewe  afatira 
umugambi  aho  atangiriye  urugendo. 

kubatuye  Makka  basohoka  Makka  bakajya  hanze  yayo  gato  nka  Tan'iimu 
kugirango  bafatireyo  umugambi. 

ni  byiza  kwinjira  Makka  uturutse  mu  gice  cya  ruguru  haba  mu  ijoro 
cyangwa  ku  manywa,  yanasohoka  agasohokera  mu  gice  cy'epfo  igihe 
bimushobokeye,  igihe  yinjiye  mu  mbago  za  Makka  ahagarika  Talbiyat. 

-Iyo  ageze  ku  musigiti  yinjira  abanje  gutawaza,  agahera  kuri  Twawafu 
(kuzenguruka)  al  kaabat  ahereye  ku  ibuye  ryirabura  al  kaabat  ikaba  iri 
ibumoso  bwe. 

-Ni  byiza  gutwikurura  urutugu  rwe  rw’iburyo  akabikora  inshuro  zose 
azenguruka. 

-Ni  byiza  kandi  kwihuta  (asa  nuwiruka)  mu  nshuro  eshatu  za  mbere,  naho  ku 
nshuro  enye  za  nyuma  akagenda  bisanzwe,  ibi  ariko  bikorwa  ku  bagabo 
gusa  nabwo  kuri  Twawafu  yo  kugera  ku  nzu,  na  twawafu  ya  umrat. 

-Iyo  ategenye  n'ibuye  ryirabura  araryerekera  akarikoraho  n'intoki  ze 
akanarisoma,  iyo  atabibashije  arikozaho  ukuboko  kwe  kw'iburyo 
akagusoma,  iyo  atabishoboye  arikoza  ho  inkoni  cyangwa  ikindi  afite  mu 


2 


ntoki  ze  akagisoma,  ibyo  byose  atabishoboye  yerekeza  yo  ukuboko  kwe 
ariko  ntagusome,  akavuga  igihe  ateganye  naryo  ati: " Allahu  ak'bar"  inshuro 
imwe  gusa,  ibyo  akabikora  kuri  buri  nshuro  azenguruka.  Maze  agasaba 
Imana  muri  Twawafu  ye  ubusabe  ashaka  bwemewe  akanasingiza  Imana 
anayikuza. 

Yagera  ku  nkingi  y’iburyo  bwa  al  kaabat  (Rukunul  Yamani)  ayikoraho 
n'ukuboko  kwe  kw’iburyo  atagusoma  atanavuga  Allahu  ak'bar,  iyo 
kuyikoraho  bigoye  arabireka  ntavuge  Allahu  ak'bar  ntanerekezeyo  ukuboko, 
hagati  ya  Rukunul  Yamaniy  n'ibuye  ryirabura  aravuga  ati:  "Rabana  atina  fi 
duniya  hasanatan  wa  fil  akhirati  hasanatan  wa  qina  adhaba  nari" 

(Mana  yacu  duhe  ibyiza  hano  ku  isi  n'ibyiza  ku  munsi  w’iherezo  kandi 
unaturinde  ibihano  by’umuriro)  akazenguruka  inshuro  zirindwi  zuzuye 
anyuze  inyuma  ya  al  kaabat  n'ibuye  akajya  avuga  ati:  Allahu  ak'bar  uko 
ateganye  n'ibuye  ryirabura  akarikoraho  akanarisoma  kuri  buri  nshuro 
azengurutse  iyo  abibashije,  ntagomba  gukora  ku  nkingi  ebyiri  z’ibumoso  ya 
al  kaabat,  ahubwo  agomba  guhama  hagati  y'inkingi  y'iburyo  n'umuryango 
wa  al  kaabat  nyuma  ya  Twawafu  yo  kugera  ku  nzu  cyangwa  iyo  gusezera 
cyangwa  izindi  agashyira  igituza  eye  n'uburanga  bwe  n'amaboko  ye 
k'umuryango  wa  al  kaabat  agasaba  Imana. 

-Iyo  arangije  gukora  Twawafu  atwikira  urutugu  rwe  rw’iburyo  akajya  kuri 
Maqamu  Ibrahim  (ahari  ikimenyetso  cy’ibirenge  bya  Ibrahim)  asoma 
umurongo  wa  Qor'an  ugira  uti: 

Kandi  mujye  musarira  aho  ibrahiim  yahagararaga". 

Qor'an  2  :  125. 

-Maze  agasalira  inyuma  ya  Maqamu  Ibrahim  rakat  ebyiri  ngufi  biramutse 
bimworoheye,  bitashoboka  agasalira  ahandi  abonye  mu  musigiti  wa  Makka, 
ni  byiza  kuba  yasoma  ku  irakat  ya  mbere  muri  izo  raka  ebyiri  nyuma  ya 
Surat  al  fatihat  Surat  al  Kafiruna,  naho  ku  irakat  ya  kabiri  agasoma  Surat  al 
ikh'lasw,  yarangiza  akagenda,  ubusabe  bwa  nyuma  y’izo  rakat  ntibwemewe 
kimwe  n'ubusabe  kuri  Maqam  Ibrahim. 

-Iyo  arangije  izo  rakat  ni  byiza  ko  yasubira  kuri  rya  buye  ryirabura 
akarikoraho  igihe  bimushobokeye. 


-Yarangiza  akerekeza  kuri  Swafa  kandi  ni  byiza  igihe  yegereye  umusozi  wa 
Swafa  ko  yasoma  umurongo  ugira  uti: 


3 


Mukuri  swafa  na  mar'wat  biri  mu  birango  by'Imana  bityo  uzaba  yagiye 
gukora  hijat  ku  nzu  y'lmana  cyangwa  umrat  nta  kibazo  kuri  we  kuzenguruka 
hagati  y'iyo  misozi  ibiri  nuzakora  icyiza  ku  bushake  bwe  mu  kuri  kuri 
Imana  iragishima  kandi  irasobanukiwe". 

Qor’an  2  :  158 

Nyuma  akavuga  ati: 

Ndahera  aho  Imana  yahereye,  iyo  amaze  kurira  umusozi  wa  Swafa  areba  al 
kaabat  ahagarara  yerekeye  Qiblat  akavuga  ati:  Allahu  ak'bar  gatatu  azamuye 
amaboko  ye  asaba  Imana,  ayisingiza,  ayitagatifuza,  anayikuza  avuga  ati: 

"La  ilaha  ila  llahu  wah'dahu  la  sharika  lahu  lahul  mulku  wa  lahul  ham'du  wa 
huwa  ala  kuli  shayiin  qadir,  la  ilaha  ila  llahu  wah'dahu  anjaza  waadahu  wa 
naswara  abdahu  wa  hazamal  ah'zaba  wah'dahu". 

Yakiriwe  na  Bukhariy  na  Muslim. 

(Nta  yindi  Mana  ibaho  uretse  Allah  wenyine  utagira  uwo  abangikanye  nawe 
ubwami  bwose  ni  ubwe  n'ishimwe  ryose  nirye  kandi  we  ashoboye  byose,  nta 
yindi  Mana  ibaho  uretse  Allah  wenyine  yasohoje  isezerano  rye  anarokora 
umugaragu  we  anatsinda  ibitero  by'udutsiko  wenyine). 

Yarangiza  agasaba  Imana  akongera  no  gusingiza  Imana  bwa  kabiri, 
akongera  agasaba  Imana,  akongera  gusingiza  Imana  bwa  gatatu,  arangurura 
ijwi  mu  gusingiza  Imana  akavuga  bucece  mu  busabe. 

-Maze  akamanuka  ku  musozi  wa  Swafa  yerekeza  kuwa  Mar'wat 
yibombaritse  kandi  yicishije  bugufi  yagera  aho  aringaniye  n'amatara 
y'icyatsi  akihuta  kugera  ku  matara  y'icyatsi  ya  kabiri,  maze  akagenda 
akagera  kuri  Mar'wat,  aho  hose  aba  asingiza  Imana  anayikuza  anasaba 
ubusabe. 

-Iyo  ageze  ku  musozi  wa  Mar'wat  arawurira  akerekera  kuri  al  kaabat 
azamuye  amaboko  ye  agahagarara  asingiza  Imana  Nyagasani  anayisaba 
agasubiramo  amagambo  yavugiye  ku  musozi  wa  Swafa  akayavuga  gatatu, 
maze  akamanuka  kuri  Mar'awat  agana  kuri  Swafa  nanone  agenda  buhoro 
aho  agomba  kugenda  buhoro  akanihuta  aho  agomba  kwihuta,  ibyo  akabikora 
inshuro  zirindwi,  kugenda  kwe  iba  ari  inshuro  imwe  no  kugaruka  kwe  ni 
indi,  atangirira  ku  musozi  wa  Swafa  akarangiriza  kuri  Mar'wat,  kandi  ni 
byiza  kuba  afite  isuku  no  gukurikiranya  inshuro  zose  uko  ari  zirindwi. 

-Iyo  arangije  Saayi ,  yogosha  umusatsi  ari  nabyo  byiza  cyangwa  akagabanya 
ku  musatsi  we  kandi  umutwe  wose,  umugore  agabanya  k'umusatsi  we 
ungana  n'urugingo  rw'urutoki  kubw'ibyo  ibikorwa  bya  Umrat  biba 
biranglye,  akazirurirwa  ibintu  byose  byari  biziririj  we  kuri  we  nko  kwambara 


imyambaro  idoze  no  kwisiga  amarashi  no  kubonana  nuwo  bashakanye 
n'ibindi. 

-Amategeko  y’umugabo  niyo  y’umugore  muri  Twawafu  ndetse  na  Saayi 
uretse  ko  umugore  atiraka  muri  Twawafu  na  Saayi  nta  nubwo  yihuta  nta 
nagaragaza  urutugu,  yirinda  kugaragaza  imitako  ye  yihishe  no  kugaragaza 
uburanga  bwe,  akanirinda  kuzamura  ijwi  rye  no  kubyigana  n'abagabo. 

-Umugabo  aramutse  akoze  imibonano  n'umugore  we  yamaze  kugambirira 
gukora  Umrat  ni  ngombwa  ko  ayuzuza  hanyuma  akazayishyura  kuko  iba 
yononwe  niyo  mibonano,  ariko  iyo  abonanye  nawe  nyuma  ya  Twawafu  na 
Saayi  ariko  atarogosha  umusatsi  cyangwa  ngo  awugabanye  Umrat  ye 
ntiyangirika  ariko  atanga  igitambo  cyo  gukora  ibiziririjwe  kuri  we. 

-Ni  byiza  k'umuntu  ukora  Hijat  ya  Tamatuu  ko  yagabanya  umusatsi  we  muri 
Umrat  hanyuma  akogosha  muri  Hijat  mu  gihe  ibihe  byazo  byegeranye. 

-Iyo  igihe  cy'iswala  kigeze  umuntu  arimo  gukora  Twawafu  cyangwa  Saayi, 
ahita  yinjira  mu  iswala  y’imbaga  agasali  yarangiza  akuzuza  inshuro  ye 
ahereye  aho  yari  ageze,  ntabwo  ari  ngombwa  ko  yongera  kuyitangira. 


IBIREBANA  NO  GUSOMA  IBUYE  RYIRABURA. 

Gusoma  ibuye  ryirabura  no  kurikoraho  ndetse  no  kuryerekeza  ho  ukuboko 
ndetse  no  kuvuga  Allah  ak'bar,  ni  ibikorwa  by’umugereka,  iyo  bigize  uwo 
bigora  kubikora,  yemerewe  kuba  yabireka  agakomeza. 

-Umugenzo  wo  gusoma  ibuye  ryirabura  no  kurikoraho  ukorwa  n'uwo 
byoroheye  mu  gihe  cya  Twawafu  no  hagati  ya  Twawafu  na  Saayi,  ariko  iyo 
ari  mu  gihe  cy'umubyigano  ukabije  bikaba  bibangamira  abakora  Twawafu, 
si  ngombwa  kubikora  ndetse  kubireka  nibyo  byiza  cyane  cyane  ku  bagore, 
kubera  ko  kurikoraho  no  kurisoma  ari  igikorwa  cy’umugereka,  naho 
kubangimira  abantu  bikaba  biziririjwe. 

-Inkomoko  y’ibuye  ryirabura  ryamanutse  mu  ijuru  ryererana  cyane  kurusha 
amata,  riza  kwirabura  kubera  ibyaha  by’abantu,  iyo  ritaza  kwanduzwa 
n'imyanda  yo  mu  gihe  cy’ubujiji  nta  muntu  ufite  ubumuga  wagombaga 
kurikoraho  ngo  abure  gukira,  Imana  izazura  abantu  ku  munsi  w'imperuka 
ribe  umuhamya  w'uwarikozeho  mu  kuri,  gukora  ku  ibuye  ryirabura  n'inkingi 
y’iburyo  bihanagura  ibyaha. 

IBYIZA  BYO  GUKORA  TWAWAFU. 

Ni  byiza  ku  muyislamu  gukora  Twawafu  kuri  A1  kaabat  inshuro  nyinshi, 


5 


Biturutse  kuri  Abdullah  mwene  Ubayidi  mwene  Umayiri  ko  we  yumvise  Se 
abwira  mwene  Umari  (Allah  abishimire  bombi)  ati: 

ko  mbona  ukora  kuri  izi  nkingi  ebyiri  gusa,  ibuye  ryirabura  n'inkingi 
y’iburyo?  Mwene  Umari  aravuga  ati:  Ndamutse  mbikoze  numvise  Intumwa 
Muhamad  (Allah  amuhe  amahoro  n'imigisha)  avuga  ati:  "Kubikoraho  (Ibuye 
ryirabura  n'inkingi  y’iburyo)  bihanagura  ibyaha"  aravuga  ati: 
Nanamwumvise  avuga  ati:  "Uzakora  Twawafu  icyumweru  cyose  abara 
iminsi,  akanasali  rakat  ebyiri,  ahabwa  ibihembo  nk'ibyo  uwarekuye 
umucakara"  Aravuga  ati:  Numvuse  anavuga  ati:  "Ntabwo  umuntu  ashingura 
ukuguru  cyangwa  ngo  agushinge  uretse  ko  yandikirwa  ibyiza  cumi, 
akanahanagurirwa  ibibi  cumi,  akanazamurwa  inzego  cumi"  Yakiriwe  na 
Ahmad  na  Tirmidhiy. 

Gukora  Twawafu  ufite  isuku  nibyo  byiza  kandi  byuzuye,  uramutse  akoze 
Twawafu  nta  suku  afite  iremerwa,  ariko  kwisukura  umwanda  ukomeye 
nk'ijanaba  (guhumana  guterwa  no  gukora  imibonano  mpuza  bitsina  cyangwa 
gusohora  intanga)  n'imihango,  byo  ni  itegeko. 

-Ningombwa  k'uwukora  Unirat  niba  adatuye  Makka  iyo  ashatse  gutaha  ko 
yakora  Twawafu  yo  gusezera  ariko  si  itegeko  kuri  we. 


AMAGAMBO  UMUNTU  AVUGA  IYO  AVUYE  GUKORA  UMRAT 
CYANGWA  IBINDI 


Biturutse  kuri  Abdullahi  mwene  Umari  (Allah  abishimire  bombi)  yaravuze 
ati: 

Iyo  Intumwa  Muhamad  yabaga  yajyanye  n'ingabo  cyangwa  igiteroshuma 
cyangwa  Hijat  cyangwa  Umrat  iyo  yagarukaga  ageze  hafi  ya  Madinat 
yakuza  Imana  gatatu  (Allahu  ak'bar),  maze  akavuga  ati:  "La  ilaha  ila  llahu 
wah'dahu  la  sharika  lahu  lahul  mulku  wa  lahul  hamdu  wa  huwa  ala  kuli 
shayiin  qadir,  ayibuna  taibuna  abiduna  sajiduna  lirabina  hamiduna,  swadaqa 
llahu  waadahu  wa  naswara  abdahu  wa  hazamal  ahzaba  wahdahu"  Yakiriwe 
na  Bukhariy  na  Muslim 


AMATEGEKO  AGENGA  GUSURA  UMUSIGITI  W’INTUMWA 
MUHAMAD 


Umwihariko  w'lmisigiti  itatu: 


6 


Imisigiti  itatu  ni: 

1-  Umusigiti  wa  Makka, 

2-  Umusigiti  w'Intumwa  Muhamadi 

3-  Umusigiti  wa  Aq'swa. 

1.  Umusigiti  wa  Makka:  Ukaba  warubatswe  na  Ibrahim  (Allah  amuhe 
amahoro  n'imigisha)  n'umuhungu  we  Ismail,  ariyo  Qiblat  y’abayislamu,  ari 
naho  bakorera  umutambagiro  mutagatifu  wabo,  niyo  nzu  ya  mbere 
yashiriwe  ho  abantu  kubera  kugaragira  Imana,  Imana  yayihaye  umugisha 
ikaba  n'umuyoboro  bu  bantu  bose. 

2.  Umusigiti  w'Intumwa  Muhamad:  Wubatswe  n'Intumwa  Muhamad 
(Allah  amuhe  amahoro  n'imigisha)  n'abasangirangendo  be  (Allah 
abishimire),  ukaba  ari  umusigiti  w’ubatse  ku  misingi  yo  kugandukira  Imana 
nyakuri. 

3.  Umusigiti  wa  Aq'swa:  Wubatswe  na  Yaqubu  (Allah  amuhe  amahoro 
n'imigisha),  ari  nawo  wabaye  Qiblat  ya  mbere  y’abayislamu. 

-  Gusarira  muri  iyo  misigiti  itatu  ibihembo  biratubuka,  bityo  kubera  iyo 
myihariko  nindi  nkayo  ntibyemewe  gufata  urugendo  rwo  kujya  gusura 
umusigiti  uwo  ariwo  wose  uretse  kuri  iyi  misigiti  itatu. 

Biturutse  kuri  Abi  Hurayirat  (Allah  amwishimire)  yaravuze  ati: 

Intumwa  Muhamad  (Allah  amuhe  amahoro  n'imigisha)  yaravuze  ati: 
"Ntihagakorwe  urugendo  rwo  gusura  umusigiti  uwo  ariwo  wose  uretse 
imisigiti  itatu  gusa,  umusigiti  w’i  Makka,  umusigiti  w'Intumwa  Muhamad 
uri  Madinat,  n'umusigiti  wa  Aq'swa  uri  Yeruzalemu"  Yakiriwe  na  Bukhariy 
na  Muslim. 

-Birabujijwe  gufata  urugendo  ujya  gusura  imva  iyo  ariyo  yose  yaba 
iy'Intumwa  Muhamad  cyangwa  iy'undi. 


UMWANYA  GUSURA  UMUSIGITI  W'INTUMWA  MUHAMAD 
BIFITE  MURI  ISLAM. 


Ni  byiza  k'umuyislamu  kujya  gusura  umusigiti  w'intumwa  Muhamad  (Allah 
amuhe  amahoro  n'imigisha),  yakwinjira  mo  agasarira  mo  rakat  ebyiri  zo 
gusuhuza  umusigiti  (Tahiyatul  masjid).  Hanyuma  akajya  ku  mva  y’intumwa 


7 


Muhamad  agahagarara  imbere  yayo  akamusuhuza  agira  ati:  (Asalamu 
alayika  ayuha  nabiyu  wa  rah'matullahi  wa  barakatuhu),  yarangiza  akavuga 
ubusabe  bwakomotse  ku  intumwa  Muhamad  buvugwa  mu  gusura  amarimbi, 
yarangiza  agatera  intambwe  iburyo  agasuhuza  Abubakar  (Allah 
amwishimire)  Yarangiza  agatera  indi  ntambwe  iburyo  nanone  agasuhuza 
Umari  (Allah  amwishimire).  Biturutse  kuri  Abi  Hurayirat  (Allah 
amwishimire)  Intumwa  Muhamad  (Allah  amuhe  amahoro  n'imigisha) 
yaravuze  ati: 

"Nta  muntu  numwe  unsuhuza  uretse  ko  Allah  ansubiza  roho  yanjye 
nkikiriza  salamu  ye". 

Yakiriwe  na  Ahmad  na  Abu  Daudi. 

IBYIZA  BY'ISWALA  IKOREWE  MU  MUSIGITI  W'INTUMWA 
MUHAMAD. 

Gusarira  mu  musigiti  w’intumwa  Muhamad  Madinat  iswala  imwe  bingana 
no  gusengera  muyindi  misigiti  iswala  igihumbi  (1000),  uretse  umusigiti  w’i 
Makka  gusa.  Biturutse  kuri  mwene  Umari  (Allah  abishimire  bombi) 
abikomoye  ku  intumwa  Muhamad  (Allah  amuhe  amahoro  n'imigisha) 
yaravuze  ati: 

"Iswala  imwe  mu  musigiti  wanjye  uyu,  iruta  inshuro  igihumbi  isariwe 
ahandi,  uretse  umusigiti  w'i  Makka"  Yakiriwe  na  Bukhariy  na  Muslim. 

Biturutse  kuri  Abi  Hurayirat  (Allah  amwishimire),  Intumwa  Muhamad 
(Allah  amuhe  amahoro  n'imigisha)  yaravuze  ati: 

"Hagati  y’inzu  yanjye  na  Mimbar  yanjye  (aho  yahagararaga  atanga 
inyigisho),  ni  ubusitani  mu  busitani  bwo  mu  ijuru,  kandi  Mimbar  yanjye 
izubakwa  hejuru  y’ikizenga  cy’amazi  cyanjye"  Yakiriwe  na  Bukhariy  na 
Muslim.  -Ni  byiza  k’uwagiye  gusura  umusigiti  w'Intumwa  Muhamad  ko 
yanasura  amarimbi  ya  Madinat  (Baqii),  na  hashyinguwe  intwari  za  Uhudi 
ukabasuhuza,  ukanabasabira  imbabazi  z'ibyaha. 

1.  Akavuga  igihe  yasuye  amarimbi  ati: 

(Asalam  ala  ahli  diyari  minal  muuminina  wal  muslimina  wa 
yar'hamu  llahul  mutaqadimina  mina  wal  musta'akhirina,  wa  inaa 
inshaallah  bikum  lalahiquna" . 

Yakiriwe  na  Muslim. 

(Amahoro  y'lmana  abe  ku  bari  mu  bituro  by’abemera  n’abayislamu 
kandi  Imana  igirire  impuhwe  ababanjije  kuva  kuri  iyi  si  ndetse 
n'abazabakurikira,  kandi  natwe  ku  bushobozi  bw'Imana  tuzabasanga 
yo) 

2.  Cyangwa  akavuga  ati: 


(Asalam  alayikum  ahlu  diyari  minal  muuminina  wal  muslimina,  wa 
inaa  inshaallah  lalahiquna,  as'alu  llaha  lana  wa  lakuml  afiyat) 
Yakiriwe  na  Muslim. 

(Amahoro  y'lmana  abe  kuri  mwe  abari  mu  bituro  by’abemera 
n'abayislam,  kandi  natwe  Imana  nibishaka  tuzabakurikira,  ndasaba 
Imana  kuri  twe  namwe  iduhe  ubuzima  bwiza). 


IBYIZA  BY  ISWALA  IKOREWE  MU  MUSIGITI  WA  QUBA. 


Ni  byiza  k'umuyislamu  ko  atawaza  iwe  mu  rugo  maze  akajya  mu  musigiti 
wa  Quba  yaba  ari  kucyo  agendaho  cyangwa  agenza  amaguru,  akahasengera 
rakat  ebyiri  kuko  zingana  no  gukora  Umrat.  Biturutse  kuri  Sahalu  mwene 
Hanifi  (Allah  amwishimire)  yaravuze  ati:  Intumwa  Muhamad  (Allah  amuhe 
amahoro  n'imigisha)  yaravuze  ati:  "Uzisukurira  iwe  mu  rugo  maze  akajya 
k'umusigiti  wa  Quba  agasarira  mo  iswala,  ahabwa  ibihembo  nk'ibyo 
uwakoze  Umrat"  Yakiriwe  na  Nasaaiy  na  Ibun  Majah. 

-Gusura  umusigiti  w'Intumwa  Muhamad  (Allah  amuhe  amahoro  n'imigisha) 
uri  Madinat,  si  igikorwa  mu  bikorwa  bya  Hijat  cyangwa  ibya  Umrat,  ukoze 
Hijat  na  Umrat  ntajye  kuwusura  imihango  ye  iba  yuzuye,  gusa  nibyiza  ko 
uwakoze  Hijat  cyangwa  Umrat  ajya  kuwusura  akanawusariramo  igihe  icyo 
aricyo  cyose. 


Ubusabe  bwifashishwa. 

Allahuma  iniy  a-u-dhu  bika  minal-bukh'li,  wa  a-u-dhu  bika  minal  jub'ni,  wa 
a-u-dhu  bika  min  an  arada  ila  ar'dhalil  A-um'ri,  wa  a-u-dhu  bika  min  fit'nati 
dun’ya  wa  adhaabil  qab'ri. 


Ibisobanuro: 


‘MANA  nkwikinzeho  ngo  undinde  kuba  umunyabugugu  nanakwikinzeho 
ngo  undinde  kuba  umunyabwoba  nanakwikinzeho  MANA  kuba  nasubizwa 
mu  buzima  busuzuguritse  (bubi  nkaba  umunyantege  nke)kandi  nkwikinzeho 
ngo  undinde  ibibi  n'ibigeragezo  byo  ku  isi  n'ibihano  byo  mumva 


9 


2-  Allahuma  inniy  as-alukal-janah,  wa  a-u-dhuu  bika  mina  naari. 
Ibisobanuro: 


‘MANA  nyagasani  ndagusaba  ngo  umpe  ijuru  nkanagusaba  ngo  undine 
umuriro  utazima 

Allahumma  bi  ilmikal  ghaybi,  wa  qudratika  alal-khalq,  ah'yiniy  maa  alim'tal 
hayaata  khay'ran  liy  watawafaniy  idha  alim'tal  wafaata  khayran  liy, 
allahuma  iniy  as'aluka  khash'yataka  fil  ghay'bi  wa  shahaadah,  wa  as'aluka 
kalimatal  haqi  fi  ridhwa  wal  ghadhwab,  wa  as'alukal-qasw’da  fil  ghina  wal 
faqri,  wa  as'aluka  naiiman  la  yan'fad,  wa  as'aluka  qurata  ay'nin 

la  tan'qatwi-u,  wa  as'aluka  ridhwa  baadal  qadhwa,  wa  as'aluka  bar'dal 
ay’shi  ba'adal-maw’ti,  wa  as'aluka  ladhatan  nadhwari  ila  waj'hika,  wa 
shaw'qa  ila  liqaa’ika  fiy  ghay’ri  dhwaraa’a  mudhwiratin,  wala  fit'natin 
mudhwilati,  allahuma  zayyina  biziinatil  iimaani  wajia’al'na  hudatan 
muhtadiin. 


Ibisobanuro: 


‘MANA  nyagasani  kubw'ubumenyi  bwawe  bw'ibyihishe  no 
kubw'ubushobozi  bwawe  kubyo  waremye  .MANA  mpa  ubuzima 
bwiza  niba  ubona  ubuzima  ari  bwiza  kuri  njye,  kandi  unampe 
urupfu  niba  ubona  urupfu  arirwo  wriza  kuri  njye,  MANA 
ndagusaba  ko  wampa  kugutinya  mu  byihishe  no  mu  bigaragara  , 
nihishe  cyangwa  ku  mugaragaro,  mu  byishimo  cyangwa  no  mu 
makuba,  (mu  burakari)  nkanagusaba  ngo  umpe  kugira  umugambi 
uhamye,  mu  bukire  no  mubukene  ,  ndanagusaba  MANA  ko 
wampa  inema  zidashira ,  unampe  gushikama  mu  kureba  ibirebeka 
byiza  bidashira,  ndanagusaba  ko  wampa  kwishima  nyuma  y'icyo 
wategetse,  (wagennye)  ndanagusaba  kubaho  neza  nyuma  y'urupfu 
,  ndanagusaba  ko  wampa  kukureba  neza  mu  buranga  bwawe  ,  no 
gukunda  kubonana  nawe  nta  ngorane  ,  nta  n'ibibi  n'ibigeragezo 
biyobya  bingezeho  .MANA  dutakishe  umutako  wo  kwemera  , 
MANA  unatugire  abayobozi  bayobotse  . 

Allahuma  inniy  as'aluka  ya  Allah  bi  anakal-waahidul  ahadu 
swamad,  aladhi  lam  yalid  walam  yuulad,  walam  yakun  lahu 


10 


kufuwan  ahad,  an  tagh'fir;kliy  dhunuubiy  inaka  an'tal  Ghafuurur 
Rahiim. 


Ibisobanuro: 


‘MANA  mu  kuri  ndagusaba  kuba  ari  wowe  wenyine  umwe  utagira 
uwo  mubangikanye  nyir’ukwambazwa  ni  wowe  utarigeze  ubyara 
utaranabyawe  utagira  uwo  asa  nawe  mu  biremwa ,  ko  umbabarira 
ibyaha  byanjye  kubera  ko  ari  wowe  nyir’ukubabarira 
nyir'impuhwe 


11 


